
IH 

CAN SYLWEDDOL l( 


Am Genhadon Angeu, 


AC YN ÇYNNWYS 


I|hybudd i bawb ymbarotoi erbyn marw. 


Gan francis thomas, 

L V» 

Llanwenog, Ceredìgion. 




Ar y äon—“ PercLÌdd laìsP 


0 GYFAILL anwyl, gwybydd daw, 

Cenhadon angeu maes o law, 

Y naill yn Ilym ar ol y ilall 

Rhaid bod fel Job yn gwylio’n gall. 

i r 
! * - 

2 Ni phrisia’r angeu fawr na bach, 
Na’rdoeth ei ben, na’r gwycha’n iach ; 

R|iyw elyn rhyfedd eon yw, 

Ymdrechodd unwaith â Mab Duw. 


3 Daw henaint llesg niewn gwisg o dwyll, 
Yn araf araf, gan ei bwyll, 

Fe feiddia’r ie’nctyd er mor dlws, 

Fe’u try hwy druain dros y drws. 


4 Fe ddaw dallia^b fel y gwynt, 

Fe Iygra’r golwg eglur gynt, 

Och dyna genad gyda gw'ae, 

A wnaiff i’r meddwl cryf wanhau. 

!; - 

i ’*' 

5 Fe ddaw byddarhî çryf fel pren, 

A’i dawch a’i swn fe ddotia’r pen, 

Fe ddaw y fogfa i lanw’r brest, 

Fe gracca defnydd cloch y gluSt. 

1 4 
#• , ■ 

1 - 

6 Daw’r lienaint hefyd heb ei wa’dd, 

Yn araf iawn o radd i radd, 

Fe’th wna di’n Ilesg fe Iwydath wedd, 

Fe’th dyn o gam i gam i’r bedd, 


t Daw cenad eilwaith, hwnw a’tli dy 
Sef hir anhunedd beswch byr, 

Fe’th wna yn eiddil dichwedd, heb 
Na chariad brwd na serch at neb. 

8 Daw g-wyniau mân fei inath o blu, 

I chwalu’th do a chwilio’th dŷ, 

Ac angeu ei hunan fydd gerllaw, 

A’i g-Ieddyf deufin yn ei law. 

9 Rhyw elyn tra gorchfygol yw, 

Hen elyn natur dynolryw, 

A phan y rhoddo’r ergyd trwm, 

Fe’th dyn o’th dý a’th law yn llwm. 

10 Och ! beth a wnaiíF y natur wael, 
A oes dirn noddfa etto i gael, 

I’m cuddio rhag y gelyn hwn, 

Mae’n llawer trech na rai fi wn. 

11 Oes, tý g-oruwch cymmylau’r gwla 
Tý cadarn nerthol nid gwaith llaw, 

Tý a broto’wd cyn bod y byd, 

Lle preswyl meibion Duw ynghyd. 

12 Tý cryf yn mysg cymmydogion da 
Tý gwych tu bwnt i unrhyw bla, 

Y naîlì trwy gariad pur diball, 

Yn llawenhau yn llwydd y llall. 

13 Tý iachus gwych raewn awyr glir, 
A les ac amser digon hir, 

Na cbaiíf Je?:ebel chwerw chwith, 
Drachwantus hen ei ddwyn ef byth. 

14 Gwlad o bob dymunol flrrwyth, 
Heb ynddi glefyd raaith na mwyth, 
Gwìad hapus iawn na bu erio’d 

Na haint na chlefyd ynddi’n bod, 

15 Ni bu erioed ddiru tywalit gwa’d, 
Trw^ arwydd rbyfèl 'i'n y wîad, 



Na g-waedd o fewn heolydd hon, 

Na neb yn cario’r waywffon. 

16 Gwlad lawn o bob dyniunol beth. 
Heb dalu iawn na rbent na threth, 
Mwy g-werth ei chyfoeth nag' aur coeth, 
A than lywodraeth brenin doeth. 

17 Ac un y caiíf yr enaid byw, 
Alluoedd newydd perífaith yw, 

Na wyddom etto fawr na dim, 

Oddiwrih ei lles, na’i maint, na’i gryra. 

18 Daw’r duwiol yno oll ynghyd, 
Fu’n canlyn Crist yn hyn o fyd, 

Pob un a’i wisg ddisgleirwych hardd, 

A gollodd Adda yn yr ardd. 



19 Mae’r ddinas hon a’i chyfoeth 
Yn llawer uwch nanyall i, 
Deisyfwch ras yr lesu’n rhad, 

'Er cael rawynhau a gwel’d y wìad. 

20 Ti íesuraawr, Tywysog hedd, 
Yw'r unig ífordd i wlad y wledd, 
A’th addysg wna holl ddynolryw, 
Yn etifpddion hardd i Dduw. 


O’í BRÓFIAD AR EI WELY ANGEU. 


1 FFARWEL, ífarweT^i’r fuchedd hon. 
A phawb o’ra brodyr o!t á’rJ|,ron, 

’Rwy’n awr yn brysio maes o dre’, 

Heb wybod bly’n nac i ba le. 



















